
BRAWDITS CALFARIA, 


*Gymadledd rhwng y Prìodoliaethau Dwyfol yn nghyWh 
Achubîaeth f)yn. 


Ar goppa Calfaria cyfarfu 
ý priodoliaethau y’nghyd, 

A by wyd pechadur i’w farnu, 

Oedd testun y ddadl i gyd; 
Gwieionedd eisteddai’n Gadeiriwr, 
Darllenai’r cyhuddiad yn Ilawn; 

IJa gobaith nid oedd i’r troseddwr, 

Ond angeu trag’wyddol heb iawn. 

\ ^ 

Cyfiawndeb ddechreuaî ei aracth,- 
A’i lygaid yn fflamio gan dâìì;' ■’ 
Egporiiai lythyren y gyfraith, 

Sy’n gofyn yr enaid yn lân; 
TrostlÖwr yw dyn sydd yn haeddu 
Ei daflu i’w lethu dan lid, 

I’r carchar, heb bytlf ei waredu, 

Nes talu y ddyled i gyd, 

Santeiddrwydd a gododd ì fyny, 
Darlunìai ei bechod mor gas, 

Nes ydoedd y nef yn cymylu, 

Heb obaith gweinyddiad o ras: 
EeTÍfeithrwydd y ddeddf oedd yn fflamio 
Euogrwydd yn mynwe^ y dyn; 
Swyddogion o’i amgylch i’w rwymo, 

Yn dyfod yn barod bcb un. 



Yn awr, dacw hithau Trcgabedd, 
A’i dagrau yn gwlychu ei gruddr 
Yn eiriol am weinitrugaredd, 

A chael y carcharor yn rhydd, 
ôofynai yn wyneb y Barnydd, 

Os na chai hi wella ei glwy,’ 

Ei chladdu dan gadair.y Lly wydd, 
Na sonid ani (|%ii byth mwy 1 


Ar hyn dyma’r llys yn adseinio, 
Gan udgorn jhyw arigll o’r ne’ 
Yn dweud y do’i un i egluro 


Y ffordd i gael pob peth i’w lle, 
Rhoid gosteg i wrando ffraethineb 
Rhesymau Areithiwr mor fawr 
Gan ddysgwyl wrth enau Doéthineb 
Am drefn iachawdwriaeth yn uwr. 

^wmẃnedd bob ^air y w’r cyhuddiad, 
Ni haeddai’r troŵddw'E gaeí byw; 
Dirmygodd ei euog ymddygiadj^'’’'''- 
Anrhydedd llywodraeth ei Dduw.’’ 

=“ Er hyn meddai Cabiad y Du\vdo(L 
A’i mynwes am achub y dy^” ; 

“ Daw lesu, drẅy uno â dyndod, 

I, farw’n ei natur ei hun !” 


Cytunai’r holl Iys â’r ammodau, 

Adseinid â’r ydgyrn yn awu, 
Cyhoeddiad trwy’r eang wybrenau, 

Fod Heddwch rhwng nefoedd a Hawr; 
Gyfiawnder ro’i weithred maddeuant 
I ddwylaw trugaredd yn rhodd, 

,A boddai’r dadleuon mewn moliant 
.Wrth achub pechadur o'u bodd/' 




TENNIELIO-'^, 


Gyf. y Parch. S. Bobei'ts, Llanbrynmaìr , 

'Draw, dra-w ar y cefnfor ar ŵoson dclu oer, 

^Ehoedd cwch baçh yn hwylio hêl#' seren na lloer 
À rhuad y tonau, a’r gwyntoedd, a’r gwlaw, 

A lanwai fynwesau y morwy»'A^fraw. 

Ond bachgen y cadben yn llawen a llon, 

A dd’wedai dan wenu, heb ddychryn i’w fron, 

Er gwaethaf y tonau awn adref yn íyw: ^ 

Pa rhaid ì ni ofni?—Mae Nhad wrth y. Lly w. 

0 blentyn y nefoédd'î paham mae dy fron 
Mor ofnus wrth weled gwyllt ymchwydd y don; 
Mae’r dyfnder du tywyll yn rhuo, gwir yw, 

Ond diogel yw’th fywyd—mae’th Dad wrth y Llyw. , 

Daw’n íuan. orfoledd! diddiwedd i’th ran; 

Draw’n dysgwyl mae’th geraint oddeùtu y lan; 

Y dys^Iaer Iys acw, dy hoíF gartref yw'; ‘ 

Mae Canaan yn ymyl, a’Ŵ Dad wrth y Llyw. 

'■ ''M-' ' : ... :■ 

Cwyd bellach dy hwyliau, mae’r awel o’th du, 

Rwyt bron myn’d i fynwes dy fwyn‘Brynwr cu, 
Mae’th angor yn ddiogel, a’th Cadpen yh fyw, 

•Mae’th gwch yn y porthíadd, a’th Dad wrth y .LÌJW» 






Amddifad wyf ar ddae^Duẃ, 
’Does fam na thad gen i: 

Ünd roae Rhaglüniaetli efo’n fyw, 
Bydd hon yn Fam i ti. 


Tosturiwc^ wrth amddifad trist, 
’Does frawd na thad gen i: 
üst! blentyn^ üst! raae Içsu Grist 
Yn anwyl frawd i ti. 


n mnas 


Mae canu hyd a.lled y llawr, . 

Ond'wylo. fyth ’rwyf fi : 

0! taw,,inae’n crogi’r delyn /awr 
Yn llys y nef i ti. ' 


ŴeBFYRDDIN: AnORArrWYD OAN S JONES, HEOL-T-PKIOH, 


